1.  คุณ เข้า ใจ เรื่อง การท่อง เที่ยว ระหว่าง การท่อง เที่ยว กระแส หลัก และ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน 
อย่าง ไร? 

การท่อง เที่ยว กระแส หลัก คือ การท่อง เที่ยว ที่ เรา ไป สถาน ที่ที่ คน นิยม แล้ว  ไม่ ได้ แลก เปลี่ยน 
ประสบการณ์  ไม่ ได้ ความ รู้  ไป เที่ยว แบบ ผ่านๆ  เที่ยว ไป เพื่อ เก็บ ภาพ เก็บ บรรยากาศ เป็น หลัก 
นัก ท่อง เที่ยว ไม่ ได้ ต้อง การ ความ รู้ จาก แหละ ท่อง เที่ยว โดย แท้ จริง  การ กระจาย ราย ได ไม่ ทั่ว ถึง เป็น 
กระจาย ราย ได โดย เฉพาะ กลุ่ม  บาง ครั้ง ก็มี คน นอก เข้า ขาย  ขาย ไป โดย ไม่ ได้ รู้สึก มี ส่วน ร่วม  ส่วน ด้าน 
การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน ทำ ให้ เขา เข้า มา รู้จัก ชุมชน มาก ขึ้น รู้จัก สถาน ที่ มาก ขึ้น  รู้จัก ว่า ชาว บ้าน แถม นี้ 
ปลูก พืช อะไร ทำ สวน อะไร ได้ กิน ได้ ชิม ได้ ราคา ที่ ประหยัด  ได้ ของ สด ใหม่ ได้ แลก เปลี่ยน ได้ รับ การ บริการ 
จาก คน ที่ เป็น เจ้า ของ ท้อง ถิ่น อย่าง แท้ จริง  เป็น การ กระจาย ราย ได้  เปิด โลก กว้าง ให้ กับ ชุมชน ซึ่ง ความ 
แตก ต่าง คือ มี ความ สึก ซึ้ง มากกว่า และ ได้ แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ 

2.  อะไร เป็น สิ่ง ที่ ทำ ให้ คุณ คิด ว่า เป็น จุด แข็ง ของ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน? 

คิด ว่า น่า จะ เป็น การ รู้สึก รู้ จริง  ความ รู้สึก ของ การ เป็น เจ้า บ้าน การ ให้ บริการ ที่ เป็น กัน เอง การ ยืดหยุ่น 
การท่อง เที่ยว แบบ อื่น จะ ต้อง เป็น ไป ตาม แบบ แผน 

3.  อะไร เป็น สิ่ง ที่ ทำ คุณ คิด ว่า เป็น จุด อ่อน ของ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน? 

ความ สะอาด  ความ พร้อม  การ บริการ ที่ ยัง ไม่ ได้ มาตรฐาน  เช่น อาหาร ไม่ ได้ รอง รับ กับ ลูกค้า ทุก ประเภท 
ระบบ การ จอง ที่มี ระยะ เวลา และ ขั้น ตอน เพราะ เป็น ของ ชุมชน เอง จะ ต้อง รอ ไม่ สามารถ ทราบ ผล ได้ ทันที 
การ ยก ระดับ มาตรฐาน ที่ ยาก กับ กลุ่ม ที่มี ทัศนคติ ว่า การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน คือ คน มา เที่ยว โดย ชุมชน 
แล้ว ยัง ต้องอยู่ กับ ชุมชน  ซึ่ง บาง ครั้ง อาจ จะ ต้อง เพิ่ม การบ ริกา ร มาก ขึ้น  การ ตลาด ที่ ยัง สู้ เขา ไม่ ได้ และ 
การ ประชา สัมพันธ์ ที่ จะ ทำ ให้ ขยาย วง กว้าง มาก ขึ้น 

4.  อะไร เป็น สิ่ง ที่ ทำ ให้ คุณ คิด ว่า เป็น โอกาส ของ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน? 

การ สนับ สนุน จาก ทาง ภาค รัฐ  ทาง ภาค รัฐ ให้ การ สนับ สนุน การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน มาก ขึ้น จะ เห็น ได้ 
จาก ทาง การท่อง เที่ยว แห่ง ประเทศ ไทย ได้ ทำ สื่อ โฆษณา  ใน ส่วน ของ ภาค เอกชน คือ การท่อง เที่ยว โดย 
ชุมชน สามารถ รอง รับ ได้ ว่า เป็น การทำ ความ ดี ของ บริษัท  บริษัท ใหญ่ เช่น ตลาด หลัก ทรัพย์ จะ ให้ บริษัท 
ใน เครือ ออก มา เที่ยว โดย ชุมชน มาก ขึ้น ซึ่ง หมาย ความ ว่า เรา สามารถ รอง รับ เพราะ ผล ประกอบ การ 
บริษัท จะ ต้อง มี การ รายงาน ผล ว่า ทำ ความ ดี เท่า ไหร่ เมื่อ ก่อน จะ เป็น การ ไป ปลูก ป่า แต่ ปัจจุบัน จะ หัน มา 
เที่ยว ใน ชุมชน เป็น การ กระจาย ราย ได้ สู่ ชุมชน มาก ขึ้น  รายการ ทีวี ก็มี หัน มา ดู การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน 
มาก ขึ้น อาจ เป็น แหล่ง ท่อง เที่ยว ใหม่ๆ ไม่ ได้ เกิด ขึ้น บ่อย นัก แหล่ งท่ง เที่ยว ทำ ธรรมชาติ ก็ ยัง คง เป็น 
แบบ เดิม ส่วน การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน มี การ ค้น พบ ก็ เพิ่ม ขึ้น เรื่อยๆ 


5.  อะไร เป็น สิ่ง ที่ คุณ คิด ว่า เป็น อุปสรรค ของ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน? 


5.1  ความ รู้ ความ เข้า ใจ ใน แง่ การ บริการ หรือ ทักษะ ของ ชุมชน เพราะ ชุมชน ส่วน มาก เป็น ผู้ สูง อายุ ที่ อยู่ 
บ้าน 

5.2  ขาด คน รุ่น ใหม่  ที่ จะ กลับ ไป ทำ การท่อง เที่ยว โดย ชุมชน น้อย ทำ ให้ ชุมชน ไม่ มี การ นำ ความ รู้ ใหม่ๆ 

ที่ ทัน สมัย  ที่ สามารถ นำ องค์ ความ รู้ ใหม่ๆ มา สู่ ชุมชน  แต่ คน ใน ชุมชน ที่ ยัง มี ความ คิด แบบ เก่า ยัง ไม่ เข้า ใจ 

5.3  การ เดิน ทาง ที่ ไกล เกิน ไป  ทำ ให้ รู้สึก ไม่ สนุก กับ การ เดิน ทาง 

5.4  ราย ได้ เงิน ทุน เพื่อ การ ปรับ ปรุง  เพราะ ลูกค้า ที่ มา ท่อง เที่ยว ไม่ แน่ นอน ยาก ต่อ การ คาด เดา เพื่อ ที่ จะ 
ลง ทุน ใน การ ปรับ ปรุง สถาน ที่ 

ความ ช่วย เหลือ หรือ การอบรม แบบ ไหน ที่ คุณ คิด ว่า ช่วย สนับ สนุน มัคคุเทศก์ ท้อง ถิ่น ของ การ 
ท่อง เที่ยว โดย ชุมชน ได้? 

ทักษะ การ พูด การ เล่า เรื่อง ซึ่ง ผู้ เข้า อบรม ต้อง มี พื้น ฐาน เรื่อง ราว หรือ องค์ ความ รู้ เกี่ยว กับ ชุมชน โดย 
แท้ จริง และ ค่อยๆ เพิ่ม ทักษะ ด้าน ภาษา อังกฤษ 


